WikipediA 

Yarbanci 


Harshen Yarbanci ko Yoruba harshe ne dake da asali a 
Najeriya, Benin, da Ghana. 

A Najeriya ana samun mafiya yawan yarbawa wadanda 
sune ke magana da harshen a garuruwan yankin kudu 
maso yammacin kasar wato Legas, Ogun, Oyo, Ekiti, 
Ondo, Osun, Kwara da wani bangare a jihar Edo. 


Manazarta 


1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (htt 
p://glottolog.org/resource/languoid/id/yorul245). 

Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck 
Institute for the Science of Human History. 

Wannan ƙasida guntu ne: yana buƙatar a inganta shi, 
kuna iya gyarashi (https://ha.wikipedia.Org/w/index.php7t 
itle=Yarbanci&action=edit). 



Yarbanci 


Ede Yoruba — Yoruba 

'Yan 

20,000,000 

asalin 

magana 

40,000,000 (2015) 

Language 

• Niger-Congo languages 

family 

• Atlantic-Congo languages 


• Volta-Congo languages 

• Benue-Congo languages 


• Defoid languages 

• Yoruboid languages 


• Yarbanci 

Baƙaƙen 

Latin script 

rubutu 

Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

yo 

ISO 639-2 

yor 

ISO 639-3 

yor 

Glottolog 

yorul245 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/yorul245)W 





Play media 


Yarbanci 

























Fadar basaraken Alummar Yarbawa 


Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Yarbanci&oldid=60987" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 13 ga Yuli, 2020, da ƙarfe 10:21. 

An samar da muƙaloli a ƙarƙashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 







